જાગૃત ઉજાગર 


જેઠવદ -૪ | 


સં-૨૦૮૦ | 


તા. ૨૫-૦૬-૨૦૨૪ 


મંગળવાર | ૭02 ॥૫૦.: 1521 3108. 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
દિલ્હી અને રાજસ્થાન ઝોન ની સંયુક્ત એવી પ્રથમ ત્રી વાર્ષિક 
સામાન્ય સભા નું આયોજન થયું જેમાં 2024/2027 ટર્મ ઝોન 
સમાજ કારોબારીની રચના કરવામાં આવેલ.. 

દિલ્હી રાજસ્થાન ઝોન સમાજ ની પ્રથમ ત્રિવાર્ષિક 
સામાન્ય સભા, સ્નેહ-મિલન, સન્‍માન સમારોહ અને આવનાર 


ટર્મ કાજે કારોબારીની રચના શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
દિલ્હી મુકામે સમાજ ભવન મધ્ય તારીખ.23/ 06/24 રવિવાર 
ના સવારના 9:00 કલાકે પ્રમુખશ્રી ગંગારામભાઈ કાનજી 
રવાણી, (જયપુર) ના નેજા હેઠળ અને મહામંત્રી વીરચંદ માવજી 
પોકાર દ્વારા સંચાલિત સહુના સાનિધ્યમા યોજવામાં આવી. 

આથી આગળ ઉત્તર ભારત અને રાજસ્થાન એમ બે 
સમાજ ઝોન ની રચના કરવામાં આવતી હતી. હાલ પ્રથમ એવા 
સંયુક્ત દિલ્હી અને રાજસ્થાન એક સંયુક્ત ઝોન તરીકે 
શ્રીસમાજ દ્વારા જાહેરાત થયેલ તે મુજબ પ્રથમ પ્રમુખ ગંગારામ 
રવાણી નાં નેતૃત્વ માં કાર્યકાળ ની આ ત્રી વાર્ષિક જનરલ સભા 
નું આયોજન દિલ્હી માં કરવામાં આવેલ.. 

સર્વપ્રથમ પ્રાર્થના સાથે આજની સભાના અધ્યક્ષ 
સ્થાને ઝોનના પ્રમુખશ્રી ગંગારામ કાનજી રવાણી (જયપુર), 
શ્રીસમાજ કેન્દ્ર થી આમંત્રિત મહેમાનો જેમાં મધ્યખંડ પ્રભારી 
ધીરજભાઈ ભાવાણી (અમરાવતી) પૂર્વખંડ પ્રભારી શંકરલાલ 
રવાણી, (જયપુર), શોર્ય સંસ્કરણ માર્ગદર્શન સમિતિ ના 


કમિશનર મહેન્દ્રભાઈ સેંઘાણી (મુંબઈ) અને ઝોન સમાજના 
હોદ્દેદારો, દિલ્હી રાજસ્થાન મહિલાસંઘ શક્તિપીઠ અને યુવાસંઘ 
ઉત્તર ભારત રીજીયન ચેરમેન અને ચીફ સેક્રેટરી અને ઝોન ની 
ઘટક સમાજો ના પ્રમુખશ્રી મહામંત્રીશ્રી ને સ્થાન ગ્રહણ ઝોન 
પ્રતિનિધિ જગદીશ કરસણ ચોહાણ, નવી દિલ્હી દ્વારા કરાવામાં 
આવ્યુ સાથે કારોબારી સભ્યો ને પણ આગળની હરોળમાં સ્થાન 
ગ્રહણ કરાવવામાં આવેલ. 

સભા ની શરૂઆત મિશન અભિમન્યુ ના બાળકો દ્વારા 
શ્લોકો સાથે દિલ્હી રાજસ્થાન ઝોન પ્રમુખશ્રી ગંગારામ કાનજી 
રવાણી (જયપુર) અને સ્થાનિક સમાજના હોદ્દદારો તેમજ કેન્દ્રથી 
પધારેલા પ્રભારીઓ દ્વારા દીપ પ્રજવલિત કરી કરવામાં 
આવેલ,ત્યારબાદ સભામાં મંચ સંચાલન ઝોન મહામંત્રી 
વીરચંદભાઈ પોકાર (જોધપુર) દ્વારા કરવામાં આવ્યું. 


સાથે શ્રી દિલ્હી સમાજ ની સ્થાપના થી લઈ અત્યાર સુધી થયેલ 
પ્રવૃતિઓની આછી રૂપરેખા જણાવેલ. દિલ્હી નાં સંગઠન માં 
આદર્શ અને પાયાની ભૂમિકા માં સેવા આપનાર 
સ્વ.ગંગારામભાઈ સાંખલા, સ્વ.લક્ષ્મણભાઈ નાનજી ચૌહાણ 
સાથે મહિલા શકિત સંગઠન માં ગંગા.સ્વરૂપ ઝવેરબેન 
સાંખલા દ્વારા આપેલ સેવાઓ ને બિરદાવી. મહિલા મંડળ, 
યુવા મંડળ દ્વારા વિવિધ ક્ષેત્ર થવેલ કામગીરી ની રૂપરેખા 
જણાવેલ. સાથે સમાજ વતી દરેક નો આભાર વ્યક્ત કરેલ. ન 
દિલ્હી અને રાજસ્થાન ઝોન ની એકીકરણ ની. 

હિતી અને ઝોન ની સ્થિતિ ની માહિતી પૂર્વખંડ પ્રભારી, [ 
ન સમાજ પ્રવક્તા અને રાજસ્થાન સમાજના મહામંત્રી 


શંકરભાઈ રવાણી દ્વારા જણાવેલ. જેમાં આથી અગાઉ બે 
ન નું સંગઠન બનેલ હતું, જેને ઉત્તર ભારત અને રાજસ્થાન 

ન નીં ઓળખ હતી. જેનું એકીકરણ તા. 07 /11/ 2021નું 
કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું તે મુજબ 
એક ટર્મ રાજસ્થાન સમાજ સંગઠન માંથી પ્રમુખ /મંત્રી અને એક 
ટર્મ દિલ્હી સમાજ સંગઠન માંથી પ્રમુખ /મંત્રી વરણી કરવાની 
રહેશે. જેમાં દરેક ઘટક સમાજ ની સંખ્યા ના મુજબ સીટો 


ફાળવવામાં આવી છે. તેના મુજબ નવી કારોબારી ની રચન। 
કેન્દ્રિય શ્રીસસાજ ના આદેશ મુજબ. કરવામાં આવશે. યુવા 
મંડળ અને મહિલા પાંખ થી પ્રમુખ અને મંત્રીઓ નો પણ સમાવેશ 
કરવામાં આવશે. જરૂરત જણાતા ઝોન થી વધુ સભ્યો ને પણ 
લેવામાં આવશે આવી રીતે બંધારણીય રૂપરેખા તૈયાર કરવામાં 
આવીછે. 

ત્યારબાદ શાબ્દિક સ્વાગત ઝોન પ્રમુખશ્રી 
ગંગારામભાઈ રવાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ ગત વર્ષ 
દરમિયાન દિવંગત આત્મીય જનો ની શાંતિ અર્થે જેમાં 
વિશેષ કેન્દ્રીય સમાજ અને દિલ્હી સમાજના ટ્રસ્ટી 
સ્વ.લક્ષ્મણભાઈ નાનજી ચૌહાણ, ઝોન કારોબારી સભ્ય 
સ્વ.પુરુષોત્તમ કરસન સાંખલા (ભીલવાડા) , કારોબારી 
સભ્ય સ્વ.ચંદુભાઈ વાસાણી (કોટા) જેઓ સેવા અવધિ 
દરમિયાન દિવંગત થયેલા અને તે સિવાય નામી અનામી 
સભ્યો અને દેશના વીર જવાનો શહીદ થયા તેમને બે 
મિનિટ મોન રાખી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી. ગત 
સભાની મિનિટ બુક નું વાંચન સહમંત્રી કાંતિભાઈ ધનજી 
સાંખલા દ્વારા કરવામાં આવ્યું જેને સભાએ મંજૂરી આપી. આવેલ 
અગત્ય ના પત્રોનું વાંચન સહમંત્રી રવજીભાઈ પેથા રૂડાણી 
(અજમેર) દ્વારા કરવામાં આવ્યું. 

જેમાં કેન્દ્રીય શ્રીસમાજથી ભલામણ નો પત્ર આવ્યો છે, 
જનો વિગતવાર ખુલાસો મધ્યખંડ પ્રભારી ધીરજભાઈ દ્વાર 
કરવામાં આવેલ અને આગામી તારીખ 18, 19 ઓગસ્ટમાં કેન્દ્રની 
કારોબારી અને સામાન્ય સભા થવાની હોય તેની માહિતી આપી 
સાથે બહોળી સંખ્યામાં નખત્રાણા સભામાં આવવા માટે આમંત્રણ 
આપ્યું.હિસાબો ની રજૂઆત ઝોન ના ખજાનચી, શ્યામભાઇ 
પરબત છાભૈયા અને પુરુષોત્તમ ગોરાણી દ્વારા કરવામાં 
આવેલકેન્દ્રીય સમાજની ગતિવિધિઓના અહેવાલ પૂર્વ ખંડ 
પ્રભારી શંકરભાઈ રવાણી (જયપુર) દ્વારા આપવામાં આવેલ. 
જેમાં દવાળી બોણી રકમ, વિવિધ પ્રકારની સહાય યોજના ની 


:4-91 7801877774, 4-91 7718977774 | ત॥1185દ1181॥01લ1111081111:(0ફ॥દ1.€011 


જેમાં કેન્દ્રીય સમાજની હાકલ મુજબ ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે 
આવા આયોજન થકી જરૂર રાહત થશે અને સહુનું જોડાણ પણ 
થાય છે તેમાં સફળતા મળી છે. આવેલ ભેટથી કેન્દ્રીય સમાજના 
આયોજનમાં ખર્ચ થયેલ છે. 

ભુજ નજીક ખરીદવામાં આવેલ ભૂમિ માટે વધારે થી 
વધારે ભુમિદાન નોંધવામાં આવે એવી અપેક્ષા જાહેર કરેલ. 
ઝોનની ઘટક સમાજો માંથી સારો ફાળો કેન્દ્રને અર્પણ કરવામાં 
આવ્યો છે. ઝોન પ્રમુખશ્રી ગંગારામભાઈ દ્વારા રદી થી સમૃદ્ધ 
અને ભૂમિદાન અંગે સર્વનો આભાર વ્યક્ત કરેલ. 

સનાતન શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિતે અધિવેશન માં 
પ્રસારીત તેમજ પાસ થયેલ નીતિ નિયમ ની માહિતી ઝોન 
પ્રમુખશ્રી ગંગારામભાઈ દ્વારા છઠ્ઠા અધિવેશનમાં ભાગ લેવામાં 
જ્ઞાતિના રિતી રિવાજો અને ઠરાવ ઓ પાસ થયા અને પ્રતિસાદ 
પ્રાપ્ત થયો, ઝોનમાં ચોક્કસ પણે ઠરાવોનું અમલીકરણ કરવામાં 
આવશે મહિલા ઓને પણ ભલામણ કરવામાં આવી કે લગ્ન 


જુ 


પ્રસંગે સીમિત ખર્ચા સાથે સમૂહ લગ્નને પ્રાથમિકતા આપવી. 

શંકરભાઈ રવાણી દ્વારા દરેક ચૂલા દીઠ નીતિ નિયમ 
પુસ્તક આપવામાં આવશે. જેને દરેક ઘટક સમાજો અહીં થી 
નોંધાવેલ પરિવાર પ્રમાણે નિતિ નિયમો અને ધારા ધોરણ ની 
પુસ્તીકા ધટક સમાજ ના જવાબદાર વ્યક્તિ લઈ જાય મેળવીલે 
અને દરેક પરિવારને પહોંચતી કરવામાં આવે ઝોન 
ના કોઈ પરિવાર રહી ના જાય તેની કાળજી રાખવા 
સૂચન કરેલ. 

મધ્ય ખંડ પ્રભારી ધીરજભાઈ ભાવાણી 
અને મહેન્દ્રભાઈ સેંઘાણી દ્વારા થયેલ સંપર્ક યાત્રાનું 
વર્ણન દિવાળી બોણી, ભૂમિદાન કેન્દ્રિય સમાજના 
કાર્ય, વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલ, આજીવન સભ્યો નોધણી 
અનિવાર્યતા, હોદ્દદારોનો કાર્યકાળની મુદત, 
ફેમિલી આઈ.ડી,યુવા સુરક્ષા અને કે.પી.હોસ્ટેલ 
અમદાવાદ ઈત્યાદી પ્રવૃત્તિઓ અને ગતિવિધિથી 
ઉજાગર કરેલ 
યુવાસંઘ ઉત્તર ભારત રીજીયન ના ચેરમેન 

ભાવેશ વાસાણી, ભીલવાડા અને ચીફ સેકેટરી દીપક રવાણી, 
જયપુર દ્વારા જણાવેલ કે 2023-25 ની ટર્મ રજતજયંતી ટર્મ 
ચાલી રહી છે જેમાં ગણા બધાં કાર્ય કર્યા છે અને ગણા બઘા 
કરવાનાં છે તેમજ 13 થીમો દ્વારા થયેલ કામગીરીની માહિતી 
જણાવેલ, યુવા સુરક્ષા કવચ ની વિસ્તાર પૂર્વક માહિતી આપી. 
સાથે રામ હ્દય કીટ નું ઝોન મા લોંચિંગ કરવામાં આવ્યું, 
રામરદદહ્ય કિટ નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેની માહિતી હેલ્થ 
એન્ડ ડિઝાસ્ટર સમિતિના કન્વીનર ડોક્ટર કુણાલ સાંખલા દ્વાર 
આપવામાં આવી. જેમાં રીજીયન મિશન કનવિનર અજય 
સાખલા પણ સાથે હતા, 

ખુલ્લા મંચ માં સમાજ ઉપયોગી સૂચનો સોમેશ 
ગોરાણી, અમરત પોકાર, દક્ષાબેન જાદવાણી, રવજીભાઈ 
વાલાણી એ આપ્યા. મહિલા શકિત ઝવેરબેન સાંખલા દ્વાર 
સંગઠન ની માહિતી આપવામાં આવી. ધીરજભાઈ દ્વારા આવેલ 
સૂચનો નો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો અને પ્રથમ સૂચન ઉપર 
ચિંતન કરવામાં આવશે એવું જાહેર કરેલ. 

દિલ્હી રાજસ્થાન ઝોન ના એકીકરણ થી પહેલાં ના 
બન્ને ઝોન રાજસ્થાન ઝોન અને ઉત્તર ભારત ઝોન ના 2021 
સુધી ના પ્રમુખશ્રીઓ અને મહામંત્રીશ્રીઓ નું સન્માન દિલ્હી 
રાજસ્થાન ઝોન વતી કરવામાં આવ્યું. સાથે કેન્દ્રીય સમાજ, 
નખત્રાણા મા હોદ્દા ઉપર સેવા આપેલા સ્વ.ગંગારામ હિરાલાલ 
સાંખલા, સ્વ.લક્ષ્મણ નાનજી ચોહાણ અને શંકરલાલ પરબત. 
રવાણી નું પણ સન્‍માન કરીને એમનાં કરેલા કાર્ય ને યાદ કરવામાં 
આવ્યાં. 


હાલ નાં ઝોન સમાજ પ્રમુખશ્રી ગંગારામભાઈ રવાણી 
ના આશીર્વાદ અને કારોબારીની પૂર્ણતામાં એકીકરણ થી છઠ્ઠ 
અધિવેશન અને આજ સુધી થયેલ કામગીરીની માહિતી જણાવેલ 
અને વર્તમાન કારોબારી નાં સભ્યો હોદ્દેદાર નો આભાર વ્યક્ત 
કરી નવા સમય ૨૦૨૪/૨૦૨૭ ની કારોબારી રચના કરવાની 


સ્વાગત પ્રવચન સ્થાનીક સમાજના પ્રમુખશ્રી 
ડો.રવિલાલ સેંઘાણી દ્વારા દિલ્હી રાજસ્થાન ઝોનમાં આવતી 
ઘટક સમાજો થી પધારેલ હોદ્દદારો કેન્દ્ર સંગઠન થી પધારેલ 
હોદ્દેદારો નું અંતકરણથી સ્વાગત સહ આભાર વ્યક્ત કરેલ. તેના 


આજની જનરલ સભા ગંગારામ રવાણી નાં નેતૃત્વ માં 
પૂર્ણ થયે નવીન કારોબારી આગામી ૨૪/૨૭ ની ટર્મ નાં નેતૃતની. 
નિમણુક કરવાની કાર્યવાહી આરંભ કરવામાં આવેલ. 

પૂર્વ ખંડ પ્રભારી શંકરભાઈ રવાણી દ્વારા આયોજન 
સમિતિના આભાર વ્યક્ત કરતા કાર્ય પ્રણાલી મુજબ ઘટક 
સમાજો માંથી આવેલ નામોની જાહેરાત કરી યોગ્ય સભ્યો તેના 
કાર્ય અનુસાર પદ નક્કી કરવા નક્કી કરેલ પ્રણાલી મુજબ એક 
ટર્મ રાજસ્થાન થી પ્રમુખ /મંત્રી હાલે હોય આવનાર ટર્મ દિલ્હીથી 
પ્રમુખ/ મંત્રી લેવામાં આવશે એવું ઝોન એકીકરણ સમયે નક્કી 
કરવામાં આવ્યું હતું તેની જાણ આપી અને દિલ્હી સમાજ થી 
આવેલા નામો માંથી પ્રમુખ/ મંત્રી નું ચયન કરવામાં આવ્યું. 

દિલ્ડી વિભાગ થી નવા વરાયેલા પ્રમુખશ્રી 
પ્રવીણભાઈ નાનજી ચોહાણ અને મહામંત્રીશ્રી કાંતિ ધનજી 
સાંખલા તેમજ ચયન થવેલી નવી કારોબારી, હોદેદારો અને ઝોન 


જાણકારી વિસ્તારપૂર્વક જણાવેલ. 

રદ્દી થી સમૃદ્ધિ શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિતે નું અનોખુ 
કાર્ય અને સમાજ વિકાસ કાજે ભુમિદાન ના થયેલા કાર્યો ની 
માહિતી ની જાણ ડો.રવિલાલ સેંઘાણી દ્વારા આપવામાં આવી. 


દિલ્ડી - રાજસ્થાત ઝોત સમાજ 
વર્ષર0ર૪/ર0ર૭ ટર્મમાટે સંગઠતતી રચતા ખડેવાલ 


જાહેરાત કરી 


સંયોજકઃ 
કિશોર કાનજી ચો 


શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા 


એવં શ્ઞાત્વા કૃતં કર્મ પૂર્વેરૂપિ મુમુક્ષુભિઃ। 
કુરુ કર્મેવ તસ્માત્‌ ત્વં પૂર્વેઃ પૂર્વતરે કૃતમ્‌ ॥ 
(અ.૪-૧૫) 

પૂર્વના મુમુક્ષુઓએ પણ આ પ્રમાણે 
જાણીને કર્મ કરેલું છે, માટે તું પણ પૂર્વજોએ પૂર્વે 
કરેલું કર્મ જ કર. 


(૧) રવજીભાઈ પેથા રુડાણી, (અજમેર) જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી વલ્લભકૃષ્ણના 
(૨) શ્યામપરબત છાભૈયા, (જયપુર) જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
૧૪ ૭ 
ડો રવિલાલ કરશણ સેંઘાણી, (નવી દિલ્હી) મારતીય મૃત્યાતુ ઉતતર 


વિરચન્દ ભાઈ માવજી પોકાર, (ભીલવાડા) 


1. દયારામ વેલજી સાંખલા, (નવી દિલ્હી) 
2. ભીમજીભાઇ ધનજી સેંઘાણી, (નવી દિલ્હી) 
3. રવજીભાઇ ખીમજી વાલાણી, (ઉદયપુર) 


મહિલા સંઘ શકિતપીઠ નાં પ્રમુખ નર્મદાબેન રવાણી અને ઝોન સમાજ પ્રમુખ 
પ્રવીણભાઈ ચોહાણ સાથે તેમની ટીમ નું અભિવાદન... 

પ્રતિનિધિઓ ના નામો ની જાહેરાત નિવૃત્ત થવેલા પ્રમુખશ્રી ગંગારામ કાનજી 
રવાણી, મહામંત્રીશ્રી વિરચંદ ભાઈ પોકાર, પ્રભારીશ્રી ધીરજભાઈ ભાવાણી 
અને શોર્ય સંસ્કરણ સમિત ના કમિશનર મહેન્દ્રભાઈ સેંઘાણી દ્વારા કરવામાં 
આવેલ. 

મહેન્દ્ર સેંઘાણી દ્રારા સમાજ ઝોન અને મહિલાસંઘ ઝોન બંન્ને નં 
સાથેજ શપથવિધિ કરાવામાં આવેલ.ઝોન નિયુક્ત મહામંત્રી કાંતિભાઈ 
સાંખલા દ્વારા આયોજન સમિતિ નો આભાર વ્યક્ત કરેલ સાથે જણાવેલ કે 
કેન્દ્રીય સંગઠન દ્વારા સોંપેલ જવાબદારી ને સહુ ના સાથ સહકાર સાથે નવી 
ટીમ આવનાર સમય માં જરૂરી સારા કાર્યક્રમો સાથે વિવિધ કાર્યક્રમો ગોઠવશે 
એવી કટિબદ્ધતા જાહેર કરેલ. 

પૂર્વખંડ પ્રભારી શંકરભાઈ રવાણીએ નવી કારોબારી 2024-27 ને 
અભિનંદન પાઠવેલ સાથે દિલ્હી રાજસ્થાન ઝોન ના પ્રમુખશ્રી મહામંત્રીશ્રી 
ઝોન પ્રતિનિધિઓ અને ખજાનચી નું સન્માન કરીને પદધર્મ હસ્તાંતરણ 
કરાવવામાં આવ્યું. 

નવા વરાવેલા પ્રમુખશ્રી પ્રવીણભાઈ ચોહાણ દ્વારા પોતાનું 
ઉદબોધન આપવામાં આવેલ.આભાર વિધિ ઝોન મહામંત્રી, કાંતિભાઈ સાંખલા. 
દ્વારા કરવામાં આવી. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રગાન આદરપૂર્વક કરીને સભાને પૂર્ણ 
જાહેર કરી ને વિરામ આપવામાં આવેલ. 
૨૦૨૪/૨૦૨૭ ટર્મ કારોબારીની યાદી નીચે મુજબ છે 


દિલડી રાજસ્થાન ઝોન સમાજ ના પ્રમુખ ગંગારામ રવાશી દ્વારા ૫૬ ધ સોંપણી અને 
આવનાર ટર્મ માટે પ્રમુખ પદે 
7.નરસિંહ હરદાસ વાગ:ડીયા, (જયપુર) 
8. હિરાલાલ મુળજી રવાણી, (જયપુર) 
9.પુરષોત્તમ રતનસી વાસાણ 
10.નીલેશ મુળજી પોકાર, (બ્યાવર) 
11. ડાયાભાઈ રામજી સાંખલા, (ભીલવાડા) 
12. ચુનીલાલ કરસન વાલાણં 
13. રમેશભાઈ વીરજી દડગા, 
14. શંકરભાઈ પ્રેમજી ભાદાણ 
15. લીલાધર જેઠા જબુવાણી, (ઉદયપુર) 
16. કિર્તીભાઈ રામજી પોકાર, (ઉદયપુર) 
17. મહેશ પ્રેમજી વાસાણી, (કોટા) 
18. દીનેશ ડાયાભાઈ પોકાર, (ભીવાડી) 


પ્રમુખશ્રી પ્રવીણભાઈ નાનજી ચૌહાણ, (નવી દિલ્હી) 


૬ પ 
ઝોન પ્રમુખશ્રી ઝોન મહામંત્રી 


પ્રવીણભાઈ નાનજી ચૌહાણ, કાંતિભાઈ ધનજી સાંખલા, 
નવી. દિલ્હી નવી દિલ્હી 
તત્કાલીન પ્રમુખશ્રી ગંગારામ કાનજી રવાણી, (જયપુર) 
ઉપપ્રમુખશ્રી દેવસીભાઈ પરબત રવાણી, (જયપુર) 
ઉપપ્રમુખશ્રી બાબુલાલ હિરાલાલ વાસાણી, (ભીલવાડા) 
મહામંત્રી કાંતિલાલ ધનજી સાંખલા, (નવી દિલ્હી) 
પ્રવક્તા શંકરલાલ પરબત રવાણી, (જયપુર) 
ખંજાનચી ઉત્તમ પ્રેમજી લિંબાણી, (નવી દિલ્હી) 
સહમંત્રી મગનલાલ માવજી પોકાર, (જોધપુર) 
સહમંત્રી જગદીશ કરશણ ચૌહાણ, (નવી દિલ્હી) 
સહખજાનચી પ્રવીણ કાંતિભાઈ દડગા, (કોટા) 


ઘોષણા કરવામાં આવેલ. 


ઉત્તર ગુજરાત રીજીયન કારોબારી સભા ડીસા ખાતે યોજાઇ 


આવેલ. 3૩1૮ કન્વીનર કેતન એ. યુવા 
સુરક્ષા કવચ ની માહિતી આપી 97 ટક 
રીપેમન્ટ થયાની માહિતી આપી હતી. 
ત્યારબાદ વિવિધ સમિતિઓના કન્વીનર 
દ્વારા પોતપોતાની સમિતિ દ્વારા કરેલ 
અને કરવામાં આવનાર કાર્યક્રમોની 
માહિતી આપવામાં આવી હતી. 
રીજીયન ચેરમેન ઘનશ્યામ છાભૈયા 
દ્વારા ડીસા ના બન્ને સમાજો નો 


ગત તારીખ 23/6/2024 ના 
રોજ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા ખાતે ડીસા 
01 અને ડીસા 02 સમાજના સંયુક્ત 
યજમાનપદે ઉત્તર ગુજરાત રીજીયન ની 
કારોબારી સભા તથા રક્તદાન કેમ્પનું 


કાટ: રવાગત કર છ. 
દસ 


આયોજન કરવામાં આવેલ હ હતું. 
સૌ પ્રથમ સાં જે ચાર વાગ્યે 
કારોબારી સભ્યો નું તેમની ધર્મપત્ની સહિત 
આગમન શરૂ થયું હતું. સ્થાનિક સમાજની 
દીકરીઓ દ્વારા કુમકુમ તિલક કરી સ્વાગત 
કરવામાં આવેલ. રીજીયન ચીફ સેક્રેટરી 
કમલેશ વાગડીયા દ્વારા સ્થાન ગ્રહણ કારોબારી મિટિંગના ભવ્ય આયોજન બદલ 
કરાવ્યા આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ 
ત્યારબાદ વિભાગીય સેક્રેટરી જિતેન્દ્ર ઘનશ્યામ છાભૈયા એ દરેક સમિતિના કાર્યની 
ભાવાણી એ મિનિટસ્‌ બુક નું વાંચન કર્યું અને પ્રસંશા કરી તેમને બિરદાવ્યા હતા અને આગળ 
ટ્રેઝરર વિપુલ કાલરીયા એ હિસાબો નું વાંચન તધુ કાર્ય કરવાપ્રેરણા આપી હતી. 
કર્યું હતું. હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર ના કેન્દ્રીય 0120 કાર્યક્રમ ને અંતે વિભાગ સેકેટરી 
કપિલ નાકરાણીએ કેન્દ્રીય યુવાસંઘ અંગેની જ*જૂતેન્દ્ર ભાવાણી એ આભાર વિધિ કરી હતી. 
ગતિવિધિઓનો અહેવાલ આપેલ તથા યુવા ;,| સમગ્ર મિટિંગ નું આયોજન ડીસા ની હોટેલ 
કોન્ક્લેવ અને રામ હુદય કીટ વિશે માહિતી ડુસેન્ટ માં કોન્ફરન્સ હોલ યોજવામાં આવ્યું 


આપી હતી. આ ઉપરાત વધુમા વધુ રક્તદાન હતું. મિટિંગ બાદ હોલ ની અંદર જ રક્તદાન 


1. કિશોરભાઇ કાનજી ચોપડા, (નવી દિલ્હી) 

2. અરવિંદ દેવજી છાભૈયા, (નવી દિલ્હી) 
3.પુરષોત્તમ શિવદાસ ગોરાણી, (નવી દિલ્હી) 
4. કિશોરભાઇ ગંગારામ સાંખલા, (નવી દિલ્હી) 
5. ગોપાલ રતનસી વાગડીયા, (જયપુર) 

6. ભગવાનભાઈ હરજી સાંખલા, (જયપુર) 


19. ભાવેશ બાબુલાલ વાસાણી, (ભીલવાડા) 
20. દીપક શંકરલાલ રવાણી, (જયપુર) 
21.શ્રીમતી નર્બદાબેન શંકરલાલ રવાણી, (જયપુર) 


22.શ્રીમતી રાધાબેન રવજીભાઈ સેંઘાણી, (નવી દિલ્હી) 
આમ કુલ 22 કારોબારી સભ્ય, 02 કેન્દ્રીય શ્રીસમાજ કેબિનેટ માં 
ઝોન પ્રતિનિધિ અને મુખ્ય 10 હોદ્દેદાર સાથે કારોબારી 2024/2027 ની 


સંયોજક અને ઝોન પ્રવક્તા : શંકરલાલ પરબત રવાણી (જયપુર) 


બાંસુરી સ્વરાજ.. 


ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અને પૂર્વ 
વિદેશ મંત્રી સ્વર્ગસ્થ સુષ્મા સ્વરાજની એક માત્ર 
સુપુત્રી નવી દિલ્હી લોકસભા સાંસદ બાંસુરી 
સ્વરાજ.. 


નિયુક્ત દિલ્હી નાં પ્રવીણભાઈ ચોહાણ નું અભિવાદન 


ગતરોજ લોકસભા સાંસદ શપથવિધિ 
ગ્રહણમાં ભારતીય સનાતન ધર્મ સંસ્કૃતિના જતન 
સાથે અને પોતાના અમૂલ્ય સંસ્કારોનુ સિંચન 
આપતા સંસ્કૃત ભાષામાં શપથ વિધિ ગ્રહણ કરી 
અને સનાતન સંસ્કૃતિ તરફ પોતાનો સ્પષ્ટ સંદેશ 
રજૂકરેલ... 


, અજમેર) 


, (ભીલવાડા) 
(જોધપુર) 
» જોધપુર) 


વિશ્વ ઉમિયાધમ દ્વારા ગાંધીતગરમાં 00$0-0050તી 
તેયારી મટે 115- પ એકેડમીતો શુભારંભ કરાયો, 


વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા ગાંધીનગરમાં ૫1111 145 
એકેડમીની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. જેમાં સમાજના દીકરા 
અને દીકરીઓ 1&5- 105 અને 0050-1050 એવમ તમામ 
પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારીઓ કરી શકશે. રવિવારે 
૫11110. (વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન ઇન્સ્ટિટયટ ફોર સિવિલ 
સર્વિસ)નું વિધિવત શરૂઆત ગાંધીનગર ખાતે કરવામાં આવી છે. 
વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રણેતા એવમ પ્રમુખશ્રી આર.પી 
પટેલની ગરીમામય ઉપસ્થિતમાં 111110ને ખુલ્લુ મુકાયુ છે. આ 
ઉદ્ધાટન પ્રસંગે મુખ્ય અતિથી તરીકે રાજ્ય સરકારના પ્રિન્સિપાલ 
સેક્રેટરી શ્રી અશ્વિનીકુમાર, અતિથિ વિશેષ તરીકે 11 કમિશનર 
શ્રી સંજય પુંગલિયા, મોરબીના ધારાસભ્ય શ્રી કાંતિભાઈ અમૃતિયા 
અને ગુજરાત વિધાપીઠના વાઈસ ચાન્સેલર શ્રી હર્ષદભાઈ પટેલ 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 1/1111€ના ઉદ્ધાટન ઉપરાંત યુપી.એસ.સી 
પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલા વિધાર્થીઓનું વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન 
દ્વારા બહુમાન કરવામાં આવ્યું હતું. 


0100 રીજીયન તેજસ્વી તારલાઓ 
એભ્યુકેશન & ટેલેન્ટ ડત્ટ અભિવાદત... 


ગિંપ/ત1| ૫/"પાવંત ઇ!તર]/0॥ વાં 
5ઢ1વ!વ - 1/12110125[117 
[6૫ - [ત 
1011 55€ 95.40% 


20160 [011 €ાલાઢ101વાં 
ડતા1૪વ|ં - [0ત11ત151ત 
16૫1૮11 - [વાંઢ [તાત 
1001 55€ ( «85૯ 8૦0ઢત) પાદ 
98.00% જ 


20162 પઢા 121/2॥1પતાં 
5ઢ1વ!વ - 1/12110125[11ત 
[6૫110 - ઉઢવતા]1ં 
1011 55€ 95.20% 


20૯ણા' 2/ત1111 2તા૯૩5/1॥તાં 5૯11૪111 1011 પાળવા 
[0114] - 10ત વતત 1તૌાઢાવ્ય(ત1]| - 170વ તાતડા10૩ 
[6પ - [વંત [6૫1૮1 - રિઢા1041 ( [લાત ) 
1001 55€ 94% 1011 55€ 93.60% 


20૯૩ ૨૦51111 [5110/01વાં 
[રવ - [0ઢ ૬ 
[6૫૫ - 10૧ાં|/ઢ 
10101 55€ 94.00% 


121૦: 


કેમ્પનું આયોજન કરવાનું આહ્યાન કર્યું હતું. અ 
ઉપરાંત આ કારોબારી માં ઊંઝા ખાતે રીજીયન 
ની વાર્ષિક સામાન્ય સભા યોજવાનું નક્કી 
કરવામાં આવ્યું હતું. 

આ સભામાં વિદ્યાર્થીઓનો સન્માન 
સમારંભ પણ સાથે યોજવાનું નક્કી કરવામાં 


કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ. જેમાં 25 
જેટલી બોટલ રક્તદાન કરવામાં આવ્યું હતું. 
અંતે સૌ ભોજન લઇ છૂટા પડ્યા હતા. 


1/0 પ્રવક્તા, બ્રિજેશ ભાવાણી, પાટણ 


યુવાસંઘ - 7૬(સડયોગ રાશિ તરોડા તા યુવા 
ઘનશ્યામ વેલાણી પરિવારને અર્પણ 


સ્વ. ઘનશ્યામ જોકે વાલાણી, નરોડા 
નું ૪૬ વર્ષની નાની વવે હાર્ટ એટેક આવવાથી 


તાઃ ૨૧/૬/૨૪ ના દુઃખદ અવસાન થયું હતું.. 


આજે જ્યારે તેમનું દુઃખદ અવસાન 
થયું છે ત્યારે યુવાસંઘ તેના સંકલ્પ ફરજના 
ભાગ રૂપે દિવંગતના પરિવારને તેમનો 
પ્રથમ ૦૫ લાખનો ચેક ૦૪ થા દિવસે અર્પણ 
કરવામાં આવે છે. 

આપ્રથમ ૪51૬નો ચેક તા.૨૪ જૂન 
રોજ તેમના પરિવારજનો સમક્ષ નરોડા 
સમાજના તમામ અગ્રણીઓ, અમદાવાદ 


# ઝોનના અગ્રણીઓ, યુવાસંઘ, 
રીજીયન અને યુવામંડળના 
“ હોદેદારો સાથે મળીને અર્પણ 
ણુ કર્યો હતો. 

પરમાત્માની મરજીથી 
જ્યારે આવી ઘટનાઓ, બને છે 
તેમાં આપણે કશુંય કરી શકતા 
નથી પરંતુ આપણે દિવંગતના 
પરિવારને ૪૭1૯ યોજના થકી 
જરૂર સાથ આપી શકીએ છીએ. જેથી તેઓ 
સ્વમાનભેર જીવન નિર્વાહ કરી શકે. દુઃખદ 
અંધકાર વચે એક આશા રૂપી ઓજસ નું 
સ્મિત આપવાનો પ્રયાસ થયો છે. 

સદગત દિવંગત આત્માને ભગવાન 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સદગતિ આપે અને 
પરિવારજનો ને દુઃખદ પરિસ્થિતિ સહન 
કરવાની શક્તિ આપે એજ પ્રાર્થના. 

આ પ્રસંગે ઝોન સમાજ ના પ્રમુખ 
આર.એન.પટેલ દ્વારા શ્રધાંજલિ નાં શબ્દો 
સાથે ઉપસ્થિત પરીવાર જનો અને અન્યોને 
આ યોજના માં સહયોગ નાં સંકલ્પ કાજે 
જોડાવા અનુરોધ કરવામાં આવેલ... 

અપને લિયે નહિ, અપનો કે લિવે હે યોજના 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
યુવાસંઘ -૪૬૯યોજના સમીતી 


કોલ્હાપુર પાટીદાર મહિલા મંડળ દ્વારા 21 જૂન ના આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે 
"યોગ વીરા સેશન નું આયોજન પાટીદાર ભવન ટીમ્બર માર્કેટ કોલ્હાપુર માં રાખવામાં આવેલ. જેમાં 
મહિલાઓ માટે યોગ વીરા ઈશા ફાઉંડેશન ના સ્વયંસેવકો તરફ થી આયોજીત સેશનમાં યોગાસન 


સાથે સરળ ક્રિયા થી પરિચિત કરવામાં આવેલ ... 


જેના થકી શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક પહેલુઓને સજાગતા થી જીવનમાં 
ઉતારી શકીએ. અને જીવન ને આનંદમય બનાવીએ...ત્યારે આ કાર્યક્રમ માં સમાજની મહિલાઓ 


સારી સંખ્યામાં હાજર રહી કાર્યક્રમ સફળ બનાવેલ હતો. 


સંયોજક :-હરેશ માકાણી, કોલ્હાપુર 


રાજકોટમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસતી ઉજવણી 


સૌરાષ્ટ્ર રીજીયન (5018 ના રાજકોટ 
યુવક મંડળમાં તા.21/06/2024 ના રોજ 
આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી પંચશીલ 
સોસાયટી હોલ ખાતે સવારે 6:30 થી 8:30 
દરમ્યાન કરવામાં આવી.યોગ દિવસની 
શરૂઆતપ્રાર્થના સાથે કરવામાં આવેલ. 

કાર્યક્રમનું સંચાલન રાજકોટ યુવક 
મંડળ પ્રમુખ અને 5ળર ચીફ સેકેટરી દિનેશ 
લીંબાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ. યોગાસનોના. 
માર્ગદર્શન માટે આપણી સમાજના યોગ 
શિક્ષકોએ સેવા આપેલ હતી. જેમાં રાજકોટ 
સમાજના સભ્યો બહોળી સંખ્યામાં જોડાયા 
હતા. 

સૌપ્રથમ સનાતની મંત્ર ઓમકાર થી 
શરૂઆત કરીને કોમન યોગા પ્રોટોકોલ માં 


આવતા વિવિધ આસનો અને પ્રાણાયામો 
કરવામાં આવ્યા હતા અને યોગ વિશે જાગૃતિ 
ફેલાય તેવા પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રમુખ 
દિનેશ લીંબાણીએ યોગની પ્રક્રિયા અને 
સાથોસાથ શ્વાસની પ્રક્રિયા વિશે માહિતગાર 
કર્યા હતા અને રોજની દોડધામ ભરેલી વ્યસ્ત 
જીવનશૈલીમાં યોગને સમાવવા અપીલ કરી 
હતી. 

યોગ સાથે દૈનિક ખાન-પાન ૫ર પણ 
ખાસ ધ્યાન આપવા પર નેચરોપેથી ડૉ. ગોયાણ 
સાહેબે પોતાનું વક્તવ્ય આપેલ હતું અને 
પોતાનો અનુભવ જણાવેલ હતો,પ્રાર્થના બાદ 
યુવક મંડળ મહામંત્રી કલ્પેશ સાંખલા 
રાષ્ટ્રગાન કરાવ્યું હતું અને દિનેશભાઈ 
લીંબાણીએ બધાનો આભાર માનીને કાર્યક્રમ 
પૂર્ણ જાહેર કર્યો હતો. 


સંકલન :-નીતિન લીંબાણી, 
11ર0ઃ- જવેશ ઠાકરાણી, 
સંયોજક :- કલ્પેશ સાંખલા 


1,0011110 ₹01ર 00041 -* 


11.10111' 1101૬913 


111110 10 


11051. 


452121,01દિછિ 1115 


0/01. પ/114 05 


૮૦૦૬૬ - 


ઇ*1૦01000* ૦ 


॥11101.81॥1.00.॥ 


8 4 91 8999989162 


(કે છ! વા'૦૦ઘા51૮૦૩ (900011. ૮૦101 


*1&૬ 70001 


8વવંવા1ાં [115111 1લાવંત્0॥વાં 
1601૯૪૧૦ - 10૧12125111 
[6૫૫ - ઇ1તાલવત 
1010 $5€ 92.80% 


1ઢપળવા1 [6151011 
ઊાદ્વાવા૯ડ[10॥વાં 
»૯0પાંલી - (016૧11 
[6૫11 -2€51141041 (0૫૧) 
$5€ 1001 92.20% 


11108411 
ઉ૧૪વ॥11/તા1ડપ[લ10॥વાં 
[60111000૫1 - [08112125111 
[6પ - 51/૦૫ 
1001 55€ 92.20% 


દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન 
પરશુરામ ડિવિઝન કણકવલી સમાજમાં બાળ 
સંસ્કાર કેન્દ્રના નવા પર્વની શુભ શરૂઆતમાં 
બાળકોના હસ્તે વૃક્ષ-જતન સાથે વૃક્ષારોપણ 
કરવામાં આવેલ. 
કેન્દ્રીય યુવાસંઘની કૃષિ અને પર્યાવરણ 
સમિતિ દ્વારા પૃથ્વી.વ૦ નામક એક પ્રકૃતિ 
સંરક્ષણ માટેનો કાર્યક્રમમાં મુકવામાં આવેલ. જે 
તારીખ 15 જુન થી 31 જુલાઇ સુધીમાં દરેકે 
દરેક યુવા મંડળો દ્વારા વૃક્ષારોપણ કરવું સાથે 
સાથે બાળ સંસ્કારના બાળકો દ્વારા સીડ બોલ 
તૈયાર કરી ખુલ્લા મેદાનો માં ફેંકીને વૃક્ષારોપણ 
કરવામાં તેમજ યુવા મંડળો સફાઈ અભિયાન 
દ્વારા આજુબાજુના પરિસર સ્વચ્છ કરવાના 
કાર્યક્રમો કરવાનું નક્કી કરે છે. 


ર જેને અનુલક્ષીને કણકવલી મહિલા 
સંઘ દ્વારા તા.22 જુન 2024 શનિવાર ના 
અઠવાડિયે બાળ સંસ્કાર કેન્દ્રના નવા પર્વની. 


શરૂઆત કરવામાં આવેલ.જેમાં બાળ સંસ્કાર 
કેન્દ્રની સંચાલિકા બહેનો દ્વારા બાળકોને 
સર્વપ્રથમ શ્લોક પઠન કરાવી વૃક્ષનું મહત્વ 
સમજાવેલ હતું. 

ત્યારબાદ બાળ સંસ્કાર કેન્દ્રની 
શરૂઆત બાળકો સાથે વૃક્ષારોપણ નો પ્રોગ્રામ 
દ્વારા કરવામાં આવેલ જેમાં 10 વૃક્ષો લગાવીને 
તેમનું જતન કરવાનું વચન લીધેલ. 


106 રહ્ટ્રાબત કૃષિ અને પર્યાવરણથીમ 
કન્વીનર :નરેન્દ્ર પોકાર - લાંજા 
કણકવલી યુવા મંડળ : તુષાર પોકાર 


રાયપુરમાં યોગ શિખિરતું આયોજત 


દ 


ગો 


શ્રી પાટીદાર યુવા મંડળ રાયપુર દ્વારા 
વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે ત્રણ દિવસીય યોગ 
શિબિર નું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. 

તારીખ 21થી 23 જુન 2024નાં 

રોજ સુંધી આ શિબિર રાયપુર સમાજના બંને 
ભવનો ફાફાડીહ તથા ભનપુરી મધ્યે 
રાખવામાં આવેલ જેમાં 60 વર્ષનાં 
વડીલ થી 6 વર્ષનાં બાળકો દ્વારા 
યોગાભ્યાસનો લાભ લેવામાં 
આવેલ, આ શિબિરમાં સમાજના 
પરેશભાઈ માવાણી, રતિલાલભાઈ 
લીંબાણી, દેવરામભાઈ નાકરાણી 
તથા 

ભક્તિબેન છાભૈયા દ્વારા 
સમાજજનો. ને યોગ નું પ્રશિક્ષણ 
આપવામાં આવેલ અને તારીખ 
23/06/24 રવિવારે સમાપન સમારોહમાં સર્વે 
પ્રશિક્ષકોને શ્રીસમાજ, યુવા મંડળ તથા મહિલા 
મંડળનાં પદાધિકારી તથા કારોબારી દ્વારા 
સ્મૃતિ ચિન્હ આપી આભાર વ્યક્ત કરવામાં 
આવેલ, શિબિરનાં સમાપન ની સાથે યુવા મંડળ 
દ્વારા સર્વે સમાજજનો ને દરરોજ યોગ કરી 
સ્વસ્થ રહેવાનો સંદેશ આપવામાં આવેલ. 

આયોજીત યોગ શિબિર દરમિયાન 
વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં 
સમાજના કારોબારી સભ્યશ્રી 
મનસુખભાઈ પોકાર, 


ફી નાડરાણી, ઉપપ્રમુખ કાન્તિભાઈ છાભૈયા, 


રાયપુર યુવા કી પ્રમુખશ્રી ગિરીશ 


; મહામંત્રી ભરત વાલાણી, 
ખજાનચી તથા સ્વાસ્થ્યપ્રભારી 
અરવિંદ દિવાણી, 
કેન્દ્રીય યુવાસંઘ ૪૩૬જોઈન્ટ કમિશનર 
યોગેશ છાભૈયા, 
છ.ગ. રીજીયન 01[ર૦ જીગ્નેશ નાકરાણી, 
૪૩૬કન્વીનર દિપક સામાણી, 
રાયપુર યુવા મંડળ કારોબારી સભ્યો 
પંકજ દિવાણી, નિતીન નાકરાણી, 


શિખર પોકાર, રાજેશ નાયાણી, 


રાયપુર મહિલા મંડળ મહામંત્રી 
જયાબેન વાલાણી, 

મંત્રી રેખાબેન સોમજીયાણી, 
કારોબારી સભ્ય શીલાબેન વાલાણી તથા 
વંદનાબેન વાલાણી શિબિરમાં ઉપસ્થિત રહી 
યોગનો લાભ લેવામાં આવેલ, કાર્યક્રમ નું 
સંચાલન મંડળનાં મંત્રી પ્રવીણ નાકરાણી તથા 
યોગેશ છાભૈયા દ્વારા કરવામાં આવેલ. 


સંયોજક -યોગેશ છાભૈયા. 


આણે રપ જુત, આપાતકાળ તો કાળૉ સમયગાળો.. 


ભારત દેશના મોટા ભાગના લોકો ને 
મોઢે ઈમરજેંસી શબ્દ જાણવા મળ્યો, ઘણા લોકો 
તેના વિષે જાણતા હતા, ઘણા લોકો તે વિષે 
જાણવા ઉત્સુક હતા પણ કોઈ ને સમજાતું નોહ્તું 
કે આવી કઈ ઈમરજેંસી આવી ગયી છે.... એ. 
સમયગાળો એટલે ભારતના લોકતંત્રનો સૌથી 
લાંબો કાળો દિવસ... જેને આજે 50 વર્ષના 
વહેણાં વહી ગયા છે પણ એ દાગ હજુ પણ 
ભારતના લોકતંત્રમાં કાળી યાદ અપાવે છે.... 

25 જૂન 1975 થી 21 માર્ચ 1977 
સુધી આપાત કાળ ઈન્દિરાગાંધી વડે લગાવવા 
માં આવ્યું હતું. આ આપાત કાળ કોઈપણ 
આપદા ના હોવા છતાં પણ માત્ર અને માત્ર 
પોતાની મનમાની કરવા માટે લગાવવા માં આવ્યું 


હતું. 


એ. સમયમાં જો તમે કોંગ્રેસ વિરોધી 
છો તો તમારો જીવવા નો પણ અધિકાર છીનવી 
લેવામાં આવતું હતું. આ દરમિયાન ઈન્દિર 
ગાંધીએ પોતાની બધી શક્તિ ને એકત્ર કરવા 
માટે અને પોતાની સરકાર ને માત્ર સજડ કરવા 
માટેઆપાત કાળ લગાવ્યું. 


અવસાન નોંધ 


તેમનાપુત્ર સંજય ગાંધી વડે મોટાપાયે 
વગર કોઈ તંત્રે પુરૃષો ની નસબંદી કરવામાં 
આવી, હવે વિચારવા જેવી વાત છે કે તમે 
જાણ્યા જોયા વગર ગમે તેની નસબંદી કરી 
દો તો જે માણસ ના લગ્ન નથી થયા તે શું 
કરશે. પરંતુ ના આ ગંદુ રાજકારણ માત્ર 
અને માત્ર કોંગ્રેસ નો વારસો જ છે. 

તે પછી "ગરીબી હટાઓ" ના મંત્ર 
સાથે એ સમવે બહુમત મેળવવા માં તે 
સફળ રહી. હવે આપણી જનતા બિચારી 
ના ઇચ્છતા પણ વોટ આપવો પડે તો પછી 
ચૂંટણી કઇ વાત ની... 

આ બધા ઉપરાંત અલ્હાબાદ 
હાઇકોર્ટ માં ઇન્દિરા ગાંધીને ચૂંટણીમાં 
ધંધાલી કરવાનો આરોપી થવાનું સાબિત 
થયું અને સજારૂપે અને આવતા 06 વર્ષ સુધી 
પદચ્યુત રહેવાનો દંડ ફટકારવા માં આવ્યો. 
પરંતુ ના અમે તો કોંગ્રેસી છીએ.. અમે અમારા 
લોકોની નથી સાંભળતા તો હાઇકોર્ટ શુ છે... 
મૂળ બાબત. 1971 ની ચૂંટણી હતી 
જેમાં ઈન્દિરાગાંધીએ તેમના હરીફ રાજ 
નારાયણ ને હરાવ્યું હતું. 04 વર્ષ પછી રાજ 
નારાયણે ચૂંટણીમાં ધંધાલી નો આરોપ લગાવ્યું 
જેની તાપસ થતા તે આરોપ સાચા સાબિત થયા. 
અહીં વાત ધ્યાન આપવા જેવી છે કે કોંગ્રેસ 
પાર્ટીના આ સમય બે ભાગલા થયા હતા અને 
તેમનું પણ કહેવું હતું કે ઈન્દિરાગાંધી નું નેતૃત્વ 
અન્સ્ટોપેબલ હતું.એટલેજ જ્યારે હાઇકોર્ટ વડે 
દંડ ફટકારવા માં આવ્યું ત્યારે પોતાની તાના 
શાહી દેખાડતા ઈન્દિરાગાંધીએ ધારા 352 ની. 
હેઠળ સમગ્ર ભારત માં આપાત કાળ જાહેર 
કર્યો. 


સાચે આ 21 મહિના નો આપાત 
કાળ નો સમયગાળો ભારત નો સૌથી કાળો 
સમયગાળો હતો. 


ન્ટ 


તા.23/06/2024 


સ્વ. પ્રવિણભાઈ નારણભાઈ સાંખલા 
ઉમર વર્ષ : 61, કચ્છમાં ગામ રવાપર, 
હાલે ઘાટકોપર, મુંબઈ 
સ્વઃ રતનશીભાઈ નારણભાઈ સોમજીયાણી 


ઉમર વર્ષઃ 80, કચ્છમાં ગામ વિરાણી મોટી 
હાલે કુંબકોણમ નિવાસી 


સ્વ.જયેશભાઈ રતનશીભાઈ પારસીયા. 
ઉમર વર્ષ : 46. કચ્છમાં ગામ સાંયરા (યક્ષ) 


હાલે ચીખલી. 


સ્વ. શાંતાબેન સુંદરલાલ રુડાણી 
ઉમર વર્ષઃ79, કચ્છમાં ગામ - દેશલપર 
હાલે-જબલપુર 


0000૨૩૭ 


કાગઝ ૦૬11૯૬ 


ડા1 1પતા0/ત11 1111001) 5ડ111૫૦૫/ 10. 186/187, ગળ 140. 7,8,9, €॥પવપ્લ 
ઉદ્વા1વા|ંત॥ાત્વા1 - 370201, 1૯11011, ઉ|ંવદા - 11વાંત. 
1તતા'૦૯ડ1૩01॥4ાં વિપતતા॥ાં - 100. 4-91 99791 57883 


છણાર.8૫૭૮પત ૦૬૫1૮૬ 


#૬# 134004૨12553693₹ ૦૯ %૦૬૦૪ ##૦ળડટ: 


ટ ડિ નમ 


1લંડ13૦-૩10તાં રિઘતંતા૩1: 9979352929 


ભર/,0પ્રાળાલા £1111ર20ર॥15૬ 


1. 0પ 400૫0750 - ।ળાણ॥હ ળા ૩3. ભદ્રા! - 171001।1-॥4/4૩ગ્ઇ 
।લંડા1૦/0॥ તાં - 110. 4-91 94826 95508 પ/0।00॥ત્વાં - (10. 4- 91 98843 12266 
“લાતાલંઝ॥તાં - 110, 4-91 98413 88663 


2. પ્૪૪૩૬/8૪/૩2 - 1૬1 /1140/1૫/ 4. ૫1.1/૪૫/૫2/ - 404001૨/ ૪20/0£314 
810૧૪૦૭1૧01 - (10. 4-91 78934 59459 34|05101યાં - (10. 4-91 78428 05202 


5. 110&030&0 - 30&5 : ।લૉત્દઞાત્વાં - [110- 4-91 70202 74705 


॥.1૮. -13ઇ115 


11.16. 1110811 ૪૪1: 110.. 


110 1ણદર 11/012૦0ર1૬:ર કક બબ 5ઇ૭ગા।દારડ 


૫1૮૪/૯% ૫૦. દ ત સ્ક 54૦. 6 
2 કકે કક. 370 201. વધત), ૦૧પાંલાત્લદ - 110તાંઝ. 


£:2૯901 ૬ર કાપ્ષાઝ 11170ણદઃર 1011૦ર1 ૬ર 


ક્ત, ૦૪૬1૦૬ 
ઝક 
પ૬: ૦ 5૦૦૫૦૮ - 3, (/ટઇ€131%થ /પઝઝ્યા 
પાતર, ૩વાત્તા - 370 201. 
ઇરામ્યત્યદંઝાપ્યાં રિપતગતતાં - ૦. ૦1 ૦૦7૦1 57884 


પ્ત, ૦૪૬૮૬: 

45, ૦૦૦૬તતત ૯10૦૦૫૬, ૦ઘલધંધુઝઘ#, 
[દા10001 થતાં, 16૫1૦13, ૯૫ાંતતતદ - 370 140. 
#થલવાડા181પયાં રપતા - 11૦. * 91 99254 98648 
છાાત્યાંછાતાં રિઘતંતા॥ાં - 11૦. * 91 ૦9784 49205 


100૯૩031, હનાલાડાતાપ્તાતત 


